* 

(Luganda) 



OBUBUYABUYA 




Shaykh-e-Tariqat Amiir-e-Ahl-e-Sunnat ng'ono ye 
mutandisi wa Dawat-e-lslami Allamah Maulaana Abu Bila 


Muhammad Ilyas 

Attar Qadiri Razavi 





Ghaflat 


OBUBUYABUYA 


Akatabo kano kawandikibwa Shaykh-e-Tariqat Amlr-e-Ahl-e- 
Sunnat, omutandisi wa Dawat-e-Islami ‘Allamah Maulana Abu 
Bilal Muhammad Ilyas Attar Qadiri Razavi mu lulimu 

olu Urdu. Majlis y’okuwunula ewunnude akatabo kano mu 
lulimi Oluganda. Bw’osangamu ensobi yonna mukuwunula, 
tegeeza olukiiko kundagiriro eno wammanga n’ekigendererwa 
ekyokufuna empeera. [Sawab]. 


Majlis-e-Tarajim (Dawat-e-Islami) 

Aalami Madani Markaz, Faizan-e-Madinah, Mahallah Saudagran, 
Purani Sabzi Mandi, Bab-ul-Madinah, Karachi, Pakistan 
UAN: S +92-21-111-25-26-92 - Ext. 1262 
Email: 13 translation@dawateislami.net. 


www.dawateislami.net 



Obubuyabuya 

Enzivunnulwa mu Luganda eya: ‘Ghaflat’ 


❖ 


All Rights Reserved 

Copyright © 2016 Maktaba-tul-Madinah 

No part of this publication may be reproduced, or transmitted, in any form or 
by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, 
without the prior written permission of Maktaba-tul-Madinah. 

1 st Publication: Rabi’-ul-Awwal, 1437 AH - (Feb, 2016) 

Publisher: Maktaba-tul-Madinah 

Quantity: 

ISBN: 


Sponsorship 

Feel free to contact us if you wish to sponsor the printing of a religious 
book or booklet for the Isal-e-Sawab of your deceased family members. 

Maktaba-tul-Madinah 

Aalami Madani Markaz, Faizan-e-Madinah Mahallah Saudagran, 

Purani Sabzi Mandi, Bab-ul-Madinah, Karachi, Pakistan 

Email: maktabaglobal@dawateislami.net - maktaba@dawateislami.net 
(D Phone: +92-21-34921389-93 - 34126999 
H Web: www.dawateislami.net 


www.dawateislami.net 




Ill 


\«L>.jJ\ <yLip\ aJJ\ ^ ^jJ\ ^k^Jln ^ aJjL sjili oJ-5 Li\ 

E Duwa Y'okusoma Ekitabo 

Soma e Duwa eno nga tonnatandika kusoma kitabo kyonna 
eky’eddiini oba omusomo gwonna ogw’eddiini. Kino kijja 
kukusobozesa okujjukira byonna byosomye: 



jiilj 35 ^>- U1L& 

Jii-I IS \J dl£^3 ult 


Ok 


? uuuuunu La: 


Ayi Allah J«5£ owekitiibwa, Tuggulirewo olujji l’wokumanya 
n’okutegeera, era obe n’ekisa wamu nokusaasira gyetuli. Mazimaddala 
Ggwe asinga ekitiibwa, era wasukkuluma. 

(Al-Mustatraf, vol. 1, pp. 40) 


N.B: Saalira Nabbi '"Op nga tonnasoma Duwa eyo, n’era nga ojimalirizza. 


www.dawateislami.net 







IV 


Transliteration Chart 




£ 

£ 

£ 

t 

a 

i 

J 


A/a 

J 

R/r 

J 

L/l 

A/a 

j 

Z/z 

f 

M/m 

B/b 

J 

X/x 

0 

N/n 

P/p 

O* 

S/s 

9 

V/v, 

T/t 

lA 

Sh/sh 


W/w 

T/t 

0 ^ 

S/s 

5/ <5 /a 

H/h 

S/s 


P/d 


Y/y 

J/j 

Js 

T/t 

<d_ 

Y/y 

Ch 

Ji 

Z/z 


A/a 

H/h 

£ 

4 


U/u 

Kh/kh 

£ 

Gh/gh 

V 

I/i 

D/d 


F/f 

OJuo 3 

U/u 

D/d 

l9 

Q/q 

CJuo (3 

I/I 

Z/z 

dJ 

K/k 

£> Jus 1 

A/a 

R/r 

d> 

G/g 


www.dawateislami.net 



V 


Table of 

Contents 

E Duwa Y’okusoma Ekitabo. iii 

Transliteration Chart.iv 

Obubuyabuya.1 

Obulungi bwa Salat-'Alan-Nabi.1 

Ettaffaali lya zaabu (golodi).1 

Ebireeta obubuyabuya.2 

Ebiwobe by’abafu ebitagasa Futile Pleas of the Dead.3 

Ekisobyo eky’ewunyisa.6 

Okuyingira geyena (omuliro) mu maziga.7 

Watya omuntu afiirwa Omukkiriza [Iman]?.8 

Ababaka basatu ab’okufa.8 

Obulwadde nabo bubaka bwa kufa.9 

Erinnya liwamdiikibwa ku mulyango gwa geyena (omuliro).10 

Amaaso agajjuzibwa omuliro.10 

Emisumaali gikomererwa mu maaso n’amatu.11 

Okufaanana/okugeegeenya ffeesi y’abasiinza omuliro.11 

Ani gwolina okwebikiririra?.12 

Ebibi by’okugoberera emitendera egyaganibwa.12 

Sasula-e-Salah.13 

Allah nga ayagadde (js-sSs-AuidLa&l) .13 

Ekyewuunyisa kya Dawat-e-Islami.14 

Omubiri gwa Muhammad Ihsan ‘Attar!.14 

Omujulizi wa Dawat-e-Islami.16 


www.dawateislami.net 


























I 

\ \ 3 ^ ‘\ / ~ > ^ ^ 3 (^-*-Lj«J \ 'O 3 0w*_ ^_5 \ 

^«L>.jJ\ o^JJ\ aJJ\^ ^jJ\ok4Jj\ dJJL) sjili oJL}Li\ 

Obubuyabuya 


Newankubade Shaytan ekuteeka okuwulira obugayaavu, soma 
ekitabo kano okuva kuntaandikwa okutuusa kunkomerero 
ng’omegga obukodiyo bwa Shaytan. «dutet_& &], ojakuwulira 
enkyuukakyuuka ya Madani. 


Obulungi bwa Salat-‘Alan-Nabi 

Kabaka wa Madlnah JLss safe Jus afci J* yagamba, ‘Abange abantu! 
Mazima, omuntu aja okuwona ennaku n’okubalibwa ku lunaku 
lw’enkomerero y’oyo eyali yansomera Durud mu bungi, ku nsi eno’. 

(Firdaus -bima’ Saur-ul-Khitab, pp. 471, vol. 2, hadis. 8210) 


jJL^- (jp (jlid kul 


Jp 


Ettaffaali lya zaabu (golodi) 

Kigambibwa nti omuntu omulongoofu omu lumu yafuna ettaffaaali 
lya zaabu. Nga asanyuse nnyo era nga yewunya nnyo, yatandika 
okulowooza ku gye bujja we. Yamala ekiro kiramba nga alowooza; 
ku mmere empoomu, engoye ez’ebbeyi enungi ennyo, n’omuwendo 
gw’abakozi omusaamusaamu abalindiridde okutuukiriza buli 
kyetaago kye. Nga atwaaliddwa eky’obugagga kino ekipya ky’afunye 
ate nga afumiitiriza ku bulamu obwagazisa, yasigala nga mubuyabuya 


www.dawateislami.net 


Obubuyabuya 


2 


era nga yerabide Allah js-sS^ Ow’ekitiibwa. Kumakya okwaddako 
bweyava ewaka we, nga atwaliddwa ebirowoozo ku mikisa egyaali 
gimurindiridde, yatuuka ku malaalo. 

Eyo, yalaba omusajja eyali akola akadoongo waggulu w’entaana, 
okukola amataffaali. Mu bwangu ddala, omusaja yadda mu 
birowoozo bye, era olujiji olw’obubuyabuya lwajibwawo. Yatandika 
okukaaba nga bwalowooza, ‘Olunaku lumu abantu abalala baja 
kukola amataffaali okuva ku ttaka ly’entaana yange nange. Ndabye! 
Enyumba yange ey’ebbeeyi n’ebyambalo eby’ebbeeyi byonna bija 
kulekebwa emabega. Bwenemalira ku bulamu obwagazisa obuletebwa 
etafaali lino elya zaabu, kija kunteeka okuwangaala obulamu 
obw’obubuyabuya. Bwemba nnina okwagala, nnina okwagala Allah 
wange.’ Nolwekyo yaleka etafaali elyo elya zaabu (golodi) era 
nasalawo okuwangaala obulamu obw’okutya mungu [Zuhd], 
obujjude okwelekereza. 




Ebireeta obubuyabuya 

Abagalwa ab’oluganda abasiraamu! Mazima, emikisa gy’okugwa 
mu bubuyabuya mingi nnyo ng’olina eby’obugaga ebingi ennyo 


eby’oku nsi. Oyo eyegomba ebirungi by’oku nsi agudde mu mutego 


gw’obubuyabuya. Obubuyabuya buteeka omuntu okubeera ewala 
okuva ku Allah Js-sX Bizinesi kyengera, obugagga kyengera, 
enyumba enungi eyeyagaza nakyo kyengera, emmotoka ey’ebbeeyi 
nakyo kyengera, abaana nabo kyengera, naye okwemalira mu 
kyengera ky’oku nsi okutuuka n’okwelabira Allah JkiA kireeta 
obubuyabuya. Allah JmS*- agamba mu Quran, Juz ya 28, Sura-e- 
Munafiqun, Ayaah 9 


www.dawateislami.net 



Obubuyabuya 


3 



‘Anage mmwe abakkiriza! Emmali yammwe n’abaana tebibateeka 
kuva ku kujjukira Allah; era oyo yenna akola kino - abo nno be 
bafiiriddwa. 

Okuva mu From this Ayah eno, mulimu eby’okuyiga bingi nnyo, 
abo abantu abekwaasa nga bayitiddwa eri obulongoofu oba nga 
basabiddwa okusaala eSalah: bagamba ‘Tuli nnyo mu kunoonya 
ensingi ezitubezaawo! Owange si kikolwa kya kusiinza okuwanirira 
famile yoV Oba bagamba, ‘Bwenafuna ebiseera njakubeegatako mu 
Masjid.’ Mazima, abo ababuyabuya booka bebekwasakwasa. 




Ebiwobe by’abafu ebitagasa Futile Pleas of the Dead 

Ekigambo ekyokulabula eri abo abafa ku kukunganya eb’okwewunda 
by’oku nsi kyokka; abo abagumira ebizibu mu kutambula okugenda 
mu nsi endala okufuna essente enyingi naye nga balekerela okuja 
mu Masjid; abo abakozesa essente enyingi mu kuwunda amakaa 
gabwe naye nga tebasobola ku waayo yadde nusu mu kkubo lya 
Allah AsS*-; abo abasukka ekkomo mu ku kunganya emmaali naye 
nga tebafaayo mu kukola emirimu emirungi. Mwegenereze! Nga 
okufa tekunna baja ku mifaliso gyammwe emigoonvu, egiwundiddwa 
mu bisenge byammwe eby’ebbeeyi, okugenda mu ntaana ey’ekizikiza 
etiisa, ejjude ebiwuka ebitiisa. Olwo nno muja kulekebwa nga 
temulina buyambi nga muwoza: ‘Ayi Allah AA nzizaawo ku nsi 
nsobole oku kusinza. Nkusaba, nzizaayo. Nkusuubiza nja kuwaayo 


www.dawateislami.net 



Obubuyabuya 


4 


emmaali yange yonna. Nja kusaala-e-Salah zange zonna, nga 
njegatirako mu Jama’at mu Rak’at esooka [i.e. Takbir-e-Aula].... 
Sija kusubwa Tahajjud [Okusaala kw’ekiro] Salah.... Amazima, nja 
kufuula Masjid nga bwe bulaalo bwange... Nja kusigaza enviiri za 
Sunnah [Zulfayn] okugatako n’ekirevu ekyenkana ekikonde... Nja 
kwambala ekitambaala [‘Imamah] ku mutwe gwange essawa 
yonna... Ayi Allah - nzizaayo, mpa omukisa omulala. Nja 
kutaasa ensi okuva ku fashoni ate nsasaanye e Sunnah.... Owange 
Rab wange, Allah Js-A^! Mpa pmukisa gumu gwokka. Nja kwewaayo 
okukola emirimu emirungi.’ 


Ah! Bino ebiwoobe tebija kugasa abo abaali bamaze ennaku zabwe 
n’ebiro byabwe nga bakola ebibi. Quran Entukuvu etulabula; Allah 
agamba mu - Surah-e-Munafiqun, Ayaah eya 10 ne 11: 


3 jS 4>J 6' 6? a- \y£\ i 

, , , 9 , , s , „ -v „ , ,, 

\ L>- \ \ Liij 


Era muweeyo kw’ebyo byetubawad.de nga okufa tekunna tuuka ku 
omu ku mmwe nagamba, ‘Rab wange! Lwaaki tewanindikiriza 
wakiri akaseera akatono, nsobole okuwaayo mu kkubo lyo era 
mbeere mw’abo abalongoofu?’ Era Allah Tajakulindiikiriza 

mwoyo yadde n’ogumu nga ekisuubizo kituuse; ate Allah Js-sA 
Amanyi emirimugyammwe.’ 

Dila gliafil nah ho yak dam yeh dunya chor jana hay 
BaghTchay chor kar khalTzamin andar samana hay 


www.dawateislami.net 




Obubuyabuya 


Tayra nazuk badan bhai, jo laytay saig phulawn par 
Yeh hogd aTk din bay jdn isay klfawn nay khdnd hay 


5 


Tu apm mawt ko mat bhul, kar saman chalnay ka 
Zamln kTklidk par solid hay iynioon kd sirhana hay 

Na baylT ho sakay bhai, na bayid bdp tay ind-aT 
Tu kyun pliirta hay sawda-aT, ‘amal nay kam ana hay 

Kalian hay Zawr-e-NamrudT, Kalian hay Takht-e-Fir’awnl 
Ga-ay sab chor yeh fdmagar nadan dana hay 

‘Aziza yad kar jis din kay 'Izra-aTl ayain gay 
Na jdvay koT tayray sang akalla tu nay jdnd hay 

Jahan kay shaghl mayn shaghil Kluidd kay zikr say ghafil 
Karay da ’wd kay yeh dunya mayra da-aim ihikanah hay 

Ghulam aTk dam na kar ghaflat, hay at! par na ho ghurrah 
Kliuda kiyad kar liar dam kay jis nay kam ana hay 

Owange mutima tobeera mubuyabuya; ojakuuaawo mu 
katuudnu ka katikitiki, awatali kutunula mu nsoonga zo 
Amalimiro ojakugaleka; ogenda mu ntaana wekka 
Mugana wange, omubiri ggwo omunafu; guwangaala 
obulamu obw’okwewunda 
Lumu ojakubeera mufu; ng’oliibwa ebiwuka ebitiisa 
Okufa kwo! Tokwelabira, wetegekere okugenda kwo 
Ojakweebaka ku ttaka rt’obukyaafu; etaffaali nga 
kw’owumuzza omutwe 

Teri buyambi kuva wa muganda wo, teri buyambi kuva 
wa mutabani, ttaata wadde maama 


www.dawateislami.net 



Obubuyabuya 


6 


Lwaaki wetala wano ne wali; ng’ate mirimu gyokka 
gyegijjci okkugasa. 

Amaanyi ga Namrud gali ludda wa; ennamulondo ya 
Faraawo eri wa 

Buli omu yaleka bull kimu emabega; buli kimu kifa, bwoba 

ng’otegeera 

Omwagalwa wange; olunaku malayika ‘Izra-ail Iwenaja 
Ojakugenda wekka, teri ajakugenda naawe 
We bbinkidde mu by’oku nsi; oli mubuyabuya ku kujjukira 
Olinga agamba nti ensi teri gwaawo era terina nkomerero 
Owange muddu tobeera mubuyabuya; tewekuluntariza ku 
bulamu buno obugwaawo 
Jjukira Rab wo buli kaseera; kino kyokka kyekijja 
okukugasa. 


Ekisobyo elcy’ewunyisa 

Hujja-tul-Islam Imam Muhammad Ghazali jus Js\ kf-& yagamba, 
mu Mukashafa-tul-Qulub, nti Sayyiduna Shaykh Abu ‘All Daqqaq 
yagamba, ‘Omulongoofu omu omunene lumu ya lwaala, 
era nageenda oku mulambula. Bwenatuuka yo, nnalaba ekibinja 
ky’abagazi be nga bamwetolodde, era Wali oyo yali akaaba amaziga. 
‘Owange Shaykh! Okaaba kubanga ova ku nsi eno?’ Yaddamu 
‘Nedda, nkaaba kubanga ndese-e-Salah yange.’ Nabuuza, ‘Naye 
waleka otya-e-Salah yo?’ Ye yaddamu, ‘Buli 

lwenavunnama [Sajdah] nail mubuyabuya, buli lwenasitula omutwe 
gwange okuva ku kuvunnama nail mubuyabuya, ate kati ndi 
mukufiira mu mbeera y’obubuyabuya.’ 

1. Yamala nassa ekikkoowe okuva mu ntobo y’omutima gwe 
n’asoma ekitontome ky’Oluwarabbu, enziwunnula eribweeti: 

2. Nalowooza ku kuzuukira, okulamulwa n’entaana yange 


www.dawateislami.net 



Obubuyabuya 


7 


3. Nzekka mu bulamu obweyawuliridde, nga nnoonya okusasirwa 
ebibi byange era n’ensi empambye, 

4. Ndowoozeza ku bbanga ly’okulamula kwange, era butya ekitabo 
ky’emirimu gyange bwekija okuleetebwa, obuswaavu obwo. 

5. Naye Owange Katinda era Omugabi! Nnina esuubi ely’okufuna 
Okusaasira kwo [Rahmat]; Ebibi byange gwe wekka asobola 
oku bijawo. (Mukashifat-ul-Qulub, p. 22) 

Okuyingira geyena (omuliro) mu maziga 

Abagalwa ab’oluganda abasiraamu! Ekyafaayo ekyo waggulu kirimu 
eby’okuyiga bingi. Abalongoofu bamala ebiseera byabwe byonna 
mu bulamu bwabwe mu kujjukira Allah Naye nweankubadde 
baali bagazi ab’olubeerera aba Allah, empisa z’obuwombeefu 
n’obwetoowaze byabaziyiza okwewaanira ku mirimu gyabwe 
egy’okusinzaa ate nezibateeka okukaaba amaziga mu kutya kwa 
Allah J Ku ludda olulala, ababuyabuya tebalina yadda 
n’omulimu omulungi ogumu era bah wala nnyo okuva ku madaala 
g’obwamazima naye berowooza ko nti bawaggulu ate bewaanira ku 
mirimu gyabwe eby’eddiini. Abantu abalongoofu abeddala, 
newankubadde bali wala nnyo okuva ku bibi, bakankana mu kutya 
Allah era bakaaba, naye ababuyabuya beyongera mu maaso 
n’emirimu gyabwe emibi, balaangirira ebibi byabwe mu lujjudde, 
era baseka nga bewaana mu kunyumya ku bujeemu bwaabwe. 
Mwegeendereze! Hujja-tul-Islam Imam Muhammad Ghazali 
<&> Jis5 yagamba nti Sayyiduna ‘Abdullah Ibn ‘Abbas sfci 

yagamba, ‘Oyo yenna aseka ng’akola ekibi ajakuyingira geyena 
(omuliro) ng’akaaba.’ (Mukashifat-ul-Qulub, pp. 375) 




www.dawateislami.net 



Obubuyabuya 


8 


Watya omuntu afiirwa Omukkiriza [Iman]? 

Abo abliimba mu lujjude, abo abamenya okusuubiza kwabwe awatali 
kwejjusa, abo abatuunda ebintu ebibi ebicupuli, abo abasanyuka 
nga balaba filimu n’okuwuliriza omuziki, abo abanyiiiza abasiraamu 
nga bezanyiriza; bonna balina okutwaala akaseera okulowooza ennyo 
era bafumiitirize ku bikolwa byabwe bino. Kiki ekina tutuuka ko 
butya Allah J«A nOmwagalwa we Nabbi JUs Jfas Ai j* 

batunyigidde? Butya tufiirwa obukkiriza bwaffe olw’okukola ebibi, 
era geyena nafuuka obuddo bwaffe? 


Muggule emitima gyammwe n’obwongo era muwulira Ayah eno, 
Allah JmA agamba mu ayah ya - 82 nd eya Sura-tut-Taubah: 



3 ALbki A* 


‘Bwe kityo balina okuseka katono ate bakaabe nnyo.’ 


Ababaka basatu ab’okufa 

Hujja-tul-Islam Sayyiduna Imam Muhammad Ghazali (Jiao §0)1 
yagamba mu Mukashafa-tul-Qulub nti Nabbi Sayyiduna Ya’qub 
vu\aAj. yah wamukwaano ne Malayika w’Okufa [Malak-ul-Mawt] 
Sayyiduna ‘Izra-ail AALaJI clALc. Lumu malayika Sayyiduna ‘Izra-ail 
-8UJI AiU yajja, Sayyiduna Ya’qub Audi aJU. namubuuza, ‘Ozze 
kunkyaalira oba okutwala omwooyo gwange?’ Yaddamu, ‘Okuku 
sisinkana.’ Sayyiduna Ya’qub AUDidUU. yamala nasaba, ‘Nga tonnaba 
kujja kutwaala mwooyo gwane, nsindikira ababaka abamu 
(okundabula)’, Malayika w’Okufa, Sayyiduna ‘Izra-ail Audi Ait 
yakkiriza, ‘Nja kukusindikira ababaka babiri oba basatu.’ 

Oluvannyuma, Malayika w’Okufa bwayajja okutwaala omwooyo 
gwe, Sayyiduna Ya’qub oad au yabuuza, ‘Baliwa ababaka bewalina 


www.dawateislami.net 




Obubuyabuya 


9 


okunsindikira, nga tonnaba kutwaala mwooyo gwange?’, malayika, 
the angel Sayyiduna ‘Izra-ail yaddamu, ‘Envi oluvanyuma 

lw’enviiri ezirugavu, obunafu oluvanyuma lw’amaanyi, n’omu 
goongo ogwewese oluvanyuma (lw’omugumu) omutereevu; Owange 
Ya’qub -'bLsJi 34 U Bano be babaka bange, bensindikira abantu nga 
tebannafa.’ (Mukashifat-ul-Qulub, pp. 21) 

Ekitontome kino eky’Oluwarabbu kitulabula: 


jilc- dJ£\j op jp3 iU-j ^lllj pal! 

jjpj ji£ plsi j alpj fpp plsi 4 dup 


Ennaku ziyise naye ebibi byebisinga, 
Malayika w’Okufa azze naye omutima mwonoonefu. 


Eby’okwewunda byammwe eby’oku nsi byabulimba era kulwa bbyo 
mujakubeera mu bulumi 

Okwagala kwammwe okubeera mu nsi lubeerera kirowoozo 

ekitagasa. 


j i > , 5 

,Jp (jlij ah! 


p !pi 


Obulwadde nabo bubaka bwa kufa 

Abagalwa ab’oluganda abasiramu! Kati tutegeera ekya mazima nti 
Malayika w’Okufa asindika ababaka nga okufa tekuna tuuka wo. 
Okugata ku babaka abo abasatu ab’ogedwako waggulu, waliyo 
abalala ab’ogedwako mu Hadis endala; nga obulwadde, okubulwa 
okulabira ddala oba obunafu bw’okulaba, n’obuzibu mu kuwulira. 
Waliwo bangi mu ffe abasisinkanye amubaka wa Sayyiduna ‘Izm¬ 
ail's Tulabye! Naye kiki kyetunakolera obubuyabuya bwaffe! Embeera 
yaffe gyetulimu eri nti tugamba nti envi ziva ku ssenyiga, naye nga 
amazima zitulabula ku kufa! Mu ngeri y’emu mu bulwadde tusigala 


www.dawateislami.net 



Obubuyabuya 


10 


tuli mu bubuyabuya, ate netwealabira abantu abatabalikika abafa 
buli lunaku olw’ensonga zezimu. Katono nnyo tetulaba nti obulwadde 
obulabika nga ‘obutono’ busobula okutta era abagalwa baffe baja 
kunakuwala ate abalabe basanyuke, naye omufu ajakuziikibwa mu 
ntaana ey’ekizikiza wamu n’emirimu gye gyokka, emirungi oba 
emibi. 

Erinnya liwamdiikibwa ku mulyango gwa geyena (omuliro) 

Jjukira! Oyo yenna agwa mu mutego gw’obubuyabuya era 
neyeyongera okukola ebibi avude ku kkubo lye era aja kubulira mu 
kizikiza ky’ebibi. Allah Js-iV- ne Rasul we JUj jus ail j* 

bwebanyiiga, olwensinga eyo, aja kubonerezebwa mu ntaana era 
n’ebibonerezo bya Akhirat. 

Olwo okwejjusa n’okuwulira ennaku tebija kugasa. Okyalina 
omukisa, wenenye mu butuufu bw’okwenenya era otnadike 
okuwangaala obulamu bwa Sunnah. Nabbi waffe Jus j* 

yatulabula: ‘Oyo yenna aleka-e-Salah emu, elinnya lye lijakuwan 
diikibwa ku lujji lwa Geyena (Omuliro) mwajja okuyita aguyingire.’ 

(Hilyat-ul-Awliya, pp. 299, vol. 7, hadis. 10590) 


Mu ngeri y’emu kigambibwa mu Hadis endala, ‘Oyo yenna aleka 
okusiiba olunaku mu Ramadan, nga takiriziddwa Shari’ah oba ku 
lw’obulwadde; ayinza okusiiba kwonna kwayagala oluvanyuma 
naye, ezo (ensiiba) tezija kwenkanankana kusiiba okwo okumu, 
newankubade nga asasudde olunaku olw lweyali tasiibye.’ 

(JamV TinnizT, pp. 175, vol. 2, hadis. 723) 

Amaaso agajjuzibwa omuliro 

Abo abatunuulira abakyaala, abo bakaggwa ensonyi abegomba 
abavubuka n’obwagazi, abo abalaba filimu ku TV, abo abawuliriza 


www.dawateislami.net 



Obubuyabuya 


11 


omuziki, n’abo abawuliriza okugeya kwabalala balina okwenenya 
mangu ddala kubanga ebibonerezo by’ebibi bino tebiyinza 
kugumirwa. 

Hujja-tul-Islam, Imam Muhammad Ghazall jus ^ yagamba, 
‘Oyo yenna ajjuza amaazo ge ne Haram [i.e. ng’alaba ebitaki 
rizibwa], amaaso ge gaja kujjuzibwa omuliro ku lunaku lw’enko 
merero.’ (Mukashifatul-Quliib, p. 10) 


Emisumaali gikomererwa mu maaso n’amatu 

Omumanyi wa Hadis amanyikiddwa ennyo era Omulongoofu mu 
omunene mu ba Shafi’i Ow’ekitiibwa Shaykh Jalal-ud-din Suyuti 
Shafi’i yagamba, ‘Nabbi Ow’emikisa yalaba abantu 

abalina emisomaali nga kikomereddwa mu maaso ne mu matu 
gabwe. Yategezebwa nti ‘Baalaba ebyo byotalaba ate nebawuliriza 
ebyo byoatawuliriza’ (Sharah-us Sudur, pp. 171) 

Nolwekyo abantu abalaba era ne bawuliriza ebintu bya Haram 
bajakubeera n’emisumaali nga ki komereddwa mu maaso ne mu 
matu gabwe. Mwetegereze! Kiri Haram eri abaami okutunuulira 
abakyaala ate eri abakyaala okutunuulira abaami n’amaddu amabi, 
ate buli kikolwa kya Haram kikutwaala mu muliro. 

Okufaanana/okugeegeenya ffeesi y’abasiinza omuliro 

Abagalwa ab’oluganda abasiraamu! Kiri Haram okusalako ekirevu 
oba okukisala okukira obuwanvu bw’ekikonde. Sayyiduna Imam 
Muslim yagamba nti Nabbi J* yatulabula, 

‘Musaleko amasulubu gammwe; muleke ebirevu byammwe okukula 
era temufaanana / temugeegeenya abasiinza omuliro.’ 

(SahTh Muslim, pp. 129, vol. 1) 


www.dawateislami.net 



Obubuyabuya 


12 


Hadis eno eyita abasiraamu okuzuukusa entegeera yabwe; abaffe 
tekyewunyisa abantu okugamba nti bagala nnyo Nabbi 
naye nga begoomba abalabe be. 

Ani gwolina olcwebikiririra? 

Banyina bange abasiramu, abampuliriza emabega w’olutiimbe. 

Mwetegeereze! Obuta bikka bulungi mibiri gyammwe kiri Haram. 
Okutunula n’obwagazi eri omusajja Na-Mahram nakyo kiri Haram 
ate ebikolwa bwebiti bitwaala omuntu mu Muliro gwa geyena. 
Abasajja balina okwawala okutunuulira abakazi ate bewale 
okusisinkana okutalina mugaso [okuyimirizaawo Pardah] n’abakazi 
ba kizibwe ne bakyaala ba bataata babwe. ‘Pardah’ y’emu erina 
okugobererwa wakati w’omusajja n’ebanyina ab’omubufuumbo ate 
ne wakati w’omukazi n’omuko. Ekya mazima, empisa y’emu erina 
okugobererwa wakati w’omukazi ne Shaykh [Murshid] we. 

Omukazi talina kunywegera ngalo za Shaykh we; tasobola nakuleka 
mukono gwe kuteekebwa ku mutwe gwe [okufuna emikisa]. 
Abawala balina okugoberera ‘Purdah’ nga batuuse ku myaaka 9, ate 
abalenzi balina okugigoberera nga batuuse ku myaaka 12. 

Ebibi by’okugoberera emitendera egyaganibwa 

Nabbi Omutukuvu JisSsbi j* yagamba, ‘Ku kiro kya Mairaj 

[okwambuka] nnalaba ennimi z’abasajja nga zisalibwa ne makaansi, 
bwenabuuzaa,’ Bano abanti be b’ani?’ Malayika Jibril [Gabriel] 
yaddamu, ‘Bewuunda, ku nsi, n’ebyo ebintu ebyaganibwa.’ 
Okweyong erayo Nabbi Omutukuvu JUs Jts5 afci J* agamba, 
‘Nnawulira n’amaloboozi ag’ebiwoobe n’okuwoggana okuva mu 
kinnya ekiwunya obubi.’ Sayyiduna Jibril -SUJi yanyonyola,’ 
bano b’ebakazi abaali bewuunda n’ebintu ebyaganibwa.’ 

(TarTkh-u-Baghdad, pp. 415, vol. 1) 


www.dawateislami.net 



Obubuyabuya 


13 


Jjukira! Cuntekisi (langi w’enjalajateeka olubuubi olubika ku njala 
[era nekiziyiza amazzi okutuuka ku njala] ekitegeeza nti teri Wudu 
yadde Ghusl etuuka, era mu ngeri eyo kita/kiyonoona-e-Salah. 


Nkubiriza banyina abasiramu bonna okwambala Madam Burqa 1 
n’okukozesa gilavuzi ne sokisi [ng’enyambala yabwe]. Tolaga yadde 
ngalozo oba wansi w’ebigere eri ba NaMahram. 


Sasula-e-Salah 

Allah atutaase, bwoba nga olina eSalah gyewaleka oba okusiiba 
ennaku ezimu [eza Ramadan], zibale era ozisasule. Wenenyeze 
okulwaawo okwo nakwo. Okuyiga ku ngeri y’okusasula eSalah 
ekuyiseko, gula akatabo akayitibwa ‘The Method of Performing 
Qada Salah’, okuva mu ttabi lyonna erya Maktaba-tul-Madinah. 
Kija kubeera kirungi nnyo bw’ogula ekitabo ‘Laws of Salah’ 2 . 
Ekitabo kino kirina ebyetagisa okumanyibwa ku Wudu, Ghusl, 
Salah, ne Salah ekuyiseko. Kisobokera ddala nti bwomala okusoma 
ekitabo kino ojakwejjusa engeri gyewali ewala ennyo okuva ku 
nfuna entuufu eya Wudu n’engeri entuufu e’okusaala eSalah. 


(Jp ijbL alll 



I jp 


Allah nga ayagadde 

Ab’oluganda abasiraamu bona balina okulaga ebiruubirirwa 


1 Madam Burqa lwelugoye olulagaya nga lubikka omubiri okuva ku mutwe 
okutuusa ku bugere -Majlis Ewuunula. 

2 Tukusaba okugula ebitabo obutabo n’emisomo egyagazisa eSunnah egya 
Amlr-e-Ahl-e-Sunnat okuva mu Maktaba tul Madinah - ‘Ubald Raza ibn 
‘Attar 


www.dawateislami.net 




Obubuyabuya 


14 


byabwe nga balangirira - mu ddoboozi elya waggulu, 

nga bwokola Niyyat (okunuyirira) enyweevu [mu mutima gwo]. 

‘Okuva kati paka sija kusubwa Salah yonna.’ ‘Sija 

kuleka kusiiba kwonna mu Ramadan.’ ji ‘Sija kulaba 

filimu.’ Ji-5^ aJuidLi a! ‘Sija kuwuliriza muziki.’ kuldLa &I ‘Sija 
kusalako kirevu kyange.’ a!jIsO> ji ‘Sija kukendeeza kirevu 
kyange, kukira obuwanvu bw’ekikonde.’ 


Elcyewuunyisa lcya Dawat-e-Islami 

Buli omu kummwe alina okuyingira Dawat-e-Islami kubanga kulwa 
yyo, aliist-i 6i; ojakuwangula mu bulamu buno n’obuja. 

Kambabuulire ku kyewuunyisa kya Dawat-e-Islami. Ekyafaayo kino 
kyaliwo emabega akatono era jisit ddldL£&], kija kukusanyusa era 
kize obujja omutima gwo. 

Omubiri gwa Muhammad Ihsan ‘Attari 

Ow’endowooza y’eddembe, omusiramu omuto, Muhammad Ihsan, 
okuva mu kitundi kya Gul-bahar mu Karachi [Pakistan], yayingira 
Madam Mahaul [Embeera enongoofu] eya Dawat-e-Islami era 
nafuuka omugoberezi [Murid] wa Hadrat Sayyiduna Ghaus-e-A’zam 
kyaleetawo enkyukakyuka ennene mu bulamu bwe. Yasigaza ekirevu 
ekijjuvu era nayambala ekitambala ekya kiragala ku nkofiira ye, 
essaawa zonna. 

N’okweyongerayo, yayiga okusoma Quran Entukuvu, n’amateeka 
amatuufu ag’okwatula [Tajwld], ku Madrasa-tul-Madinah. Yetaba 
ne mu Nayki ki Da’wat [okuyita abantu eri obulongoofu] era 
natandika okubakubiriza ng’akozesa InfiradI Koshish [kawefube wa 
sekinnoomu]. 


www.dawateislami.net 



Obubuyabuya 


15 


Olunaku lumu, yawulira obulumi mu ddokooli rye. Newankubadde 
yafuna obujanjabi, embeera yayonoonera, era nefuuka ey’obussi 
oluvanyuma lw’akaseera. Yategeka ekiraamo kye (Eddaame), 
ng’akozesa enyiriri z’ekiraamo kyange ekyafulumizibwa 4 era 
nakiwa Nigran wekitundu kye, katono nga tanaba kufa. Yalina 
emyaaka nga asatu mw’etaano (35) mu kiseera ky’okufa kwe era 
yaziikiwa mu limbo ya Gul-bahar. Nga bagoberera eddame lye, 
ab’oluganda abasiraamu bategeka olukungana lwa Zikr ne Na’at, 
okumala nga essaawa 12 kumpi n’entaana ye. Ku Lw’okubiri 6th 
Jamadi-ul-Akhir 1418A.H. (7 th October 1997), nga emyaaka esatu 
n’ekitundu oluvanyuma lw’okufa kwe, omulambo gw’owoluganda 
omusirmu omulala, Muhammad ‘Usman ‘Attarl, gwaletebwa mu 
limbo y’emu okuziikibwa. 

Abamu ku betabi basembera ku ntaana aya Muhammad Ihsan 
‘Attarl okusoma Fatihah (Iisal-e-Sawab). Bewunya nny okusanga 
ekinya ekinene ku ludda lw’entaana. Abantu bweuunya okulaba nti 
Muhammad Ihsan ‘Attarl, eyali yaziikibwa emyaaka esatu 
n’ekitundu emabega, yali agalamidde bulungi n’ekitambalaala kye, 
nga bweyaziikibwa, omubiri gwaali gukyaali wamu era nga 
mukuumwe ate ng’akawoowo kava mu ssanda ye. Amawulirre 
gasasaanya nnyo ng’omuliro gw’ekibira era abalabi bakungana awo 
okutuusa mu matuumbi budde ag’ekiro. Abalabi bano bewunya ku 
obuggya bw’omubiri ogwali guzingidwa mu ssanda ogwa 
Muhammad Ihsan ‘Attarl. Abamu kw’abo abalambula, mwalimu 
abaali balina endowooza enkyamu ku Dawat-e-Islami, naye 
oluvanyuma lw’okulaba Ekisa Ekyenjawulo ekya Allah eri 

Ow’oluganda Omusiramu ono, basuula ebali endowooza enkyaamu 
ezo era nebafuuka abagazi ba Dawat-e-Islami. 


www.dawateislami.net 



Obubuyabuya 


Jo apm zindagi mayn Sunnatayn un ki sajatay hayn 
Khuda-o-Mustafa apnd inhayn piyard banatayn liayn 


16 


Abo abamala ennaku zabwe nga bagoberera Sunnah 
Okwagala kwa Nabbi ne Allah byebaja okufuna 





Omujulizi wa Dawat-e-Islami 

Abagalwa bange ab’oluganda abasiramu! Muyinza okuba nga mu 
kimanyi ko eky’okugezesa mu kutta era n’okumalawo obulamu 
bw’ono omuddu omuwombeefu owa Sunnah [i.e. Amir-e-Ahl-e- 
Sunnat, Maulana Muhammad Ilyas Qadiri], nga 25th Rajab 1416 
A.H., mu Lahore. Olw’okugezesa kuno ba Muballighin babiri 
[ababulirizi ba Dawat-e-Islami], Haji Uhud Raza ‘Attari ne 
Muhammad Sajjad ‘Attari batemulwa. Oluvanyuma lw’emyeezi 8 
ntaana ya Haji Uhud Raza ‘Attari yafuna obukosefu olw’enkuba 
enyingi eyali etonya mu Lahore. Mu butanwa entaana ye yasimibwa 
omulambo gwe gusobole okutekebwa mu ntaana endala. 

Ekyewunyisa bonna abaaliwo, entaana ye bweyagulwa omubiri gwe 
gwaali gukyaali muggya era nga si mukosefu. Mu bungi bw’abantu, 
omubiri ‘gw’Omujulizi wa Dawat-e-Islami’ gwatekebwa mu ntaana 
empya. Kino ekyafaayo kiwandikiddwa mu bujjuvu mu katabo, 
‘The Marvels of Dawat-e-Islami Part 2.’ Nsaba ab’oluganda abasiraamu 
b’ebanyina bonna begate ku mbeera enongoofu Madam eya Dawat- 
e-Islami. Tewali ‘membership process’ mu Dawat-e-Islami. Fuba 
nnyo wetabe mu Ijtima’ ya Dawat-e-Islami eya buli wiiki mu 
kitundu kyo era otambule ne ba ‘Ashiqan-e-Rasul [Abagazi ba 
Nabbi] mu Madani Qafilah okuyiga enkola ya Nabbi [Sunnah]. Buli 


www.dawateislami.net 



Obubuyabuya 


17 


muntu alina okufuba okuyita abantu eri obulongoofu ate alafubane 
okusomesa e Sunnah. 

Sunnatayn ‘am karayn din ka hum kdm karayn 
Nayk ho jayain Musalman Madmay walay 

Sunnah esaasaane ate e Din nayo esaasaane era ebune 
Owange Nabbi wa Madlnah ! Obulongoofu abasiraamu 

babufune 


(Jp (jbLj kul 




www.dawateislami.net 



■ w^j-'JI dill jfZo = > . <1)1; ijiU iaiUl ; JLa^lii oii__S^LZJIi ^_,:.ipil _sjj djj JLiifi 


Okufiuuka omulongoofu era 
omusiraamu asaala e S al ah 



Mala ekiro kiramba mu Ijtimah eyagaza Sunnah 
ey’abuli wiiki eya Dawateislami etegekebwa buli 
Lwakuna oluvanyuma lwa Salat-ul-Maghrib mu kibuga 
kyo, okufuna okusiimibwa kwa Allah 
n’ekigendererwa ekirungi. Okuyiga e Sunnah, kifuule 
kyabuli gyo okutaambula ne Madani Qafilah z’ennaku 
3 buli mweezi n’abagaazi ba Rasul, okujjuzaamu 
akatabo ka Madani In’amaat buli lunaku ng’okola 
Fikr-e-Madinah era okawe oyo ow’oluganda 
abuvunanyizibwakwo mu kifo kyo ku lunaku olusooka 
mu buli mweezi ogwa Madani. 

Ekiruubirirwa kyange ekya Madani: “Nnina 
okulafuubana okwelongoosa nze sekinnoomu n’abantu 
b’ensi yonna, J*- - *»iiid_a Okuloongoosa emyooyo 
gyafe, tuyina okukolera ku Madani In’amaat ate 
okuloongoosa abantu b’ensi yonna, tuyina 
okutaambula ne Madani Qafilah . 





www.dawateislami.net 




Aalami Madani Markaz, Faizan-e-Madinah, Mahallah Saudagaran 
Purani Sabzi Mandi, Bab-ul-Madinah, Karachi, Pakistan. 

UAN: +92 21 111 25 26 92 I Ext: 1262 
Web: www.dawateislami.net I E-mail: translation@dawateislami.net 
















